

















Æfiminning 


ÓLAFS PJETURSSONAR 





dannebrogsmanns. 
a ÍA í #5 
Á 
Gefin út 
af 


Þorvarði Ólafssyni. 





Reykjavík. 
Prentuð í prentsmiðju Íslands, hjá E. Þórðarsyni 


1854. 








Olafur Pjetursson er fæddur árið 1764, í Ólafs- 
vík í Snæfellsnessýslu. Faðir hans, Pjetur Jóns- 
son, var bóndamaður, og bjó lengi á allri Ólafs- 
vík, hann var fjáður vel, og talinn afbragðs- 
maður sökum hugvits, hagleiks og dugnaðar, 
eins og margir hafa verið í þeirri ætt. Hann 
var bróðir þeirra Guðbrandar í Dölum vestur, 
sem meistari varð í gullsmíði utanlands, og Ólafs 
lögrjettumanns á Lundum, er einnig var mesti 
hagleiksmaður. Jón faðir þessara bræðra bjó 
í Breiðafjarðardölum. Hann var Ólafsson Pjet- 
urssonar, í Gröfí Miklaholtshrepp, er var dótt- 
urson Narfa prests í Hýtarnesi. Pjetur í Gröf 
átti Oddnýu, dóttur Torfa Ögmundssonar á 
Leyrá. En kona Torfa og móðir Oddnýar, var 
Steinvör, dóttir Böðvars prests í Reykholti Jóns- 
sonar, prests samastaðar, er var bróðir Gissur- 
ar biskups í Skálholti. En faðir þeirra var 
Einar prestur, sonur Sigvalda Lángalif, er var 


sonur Ólafar ríku á Skarði, dóttur Lopts ríka 
#€ 


4 


á Möðruvöllum, Guttormssonar. Móðir Ólafs og 
kona Pjeturs í Ólafsvík, hjet Ástríður Árnadótt- 
ir Ögmundssonar, að Haukatungu og Stapa. 
Hún var vel að sjer gjör um marga hluti, fram- 
kvæmdarsöm og búkona hin bezta. Ólafar var 
hjer um bil tveggja ára, þá er faðir hans dó. 
Liðu þá þrjú ár, þar til móðir hans giptist í 
annað sinn, Magnúsi nokkrum Sigurðarsyni er 
kallaði sig Lund. Hann var sigldur iðnaðar- 
maður. Ástríður hafði átt eigur miklar eptir 
fyrri mann sinn, sem urðu að engu við hús- 
bændaskiptin, „vegna eyðslusemi Magnúsar 
Lunds.  Buðust þá hjón nokkur til að taka 
Ólaf og ala hann upp, var samastaðurinn góð- 
ur, og samkvæmt vilja móður hans; var hann 
þangað látinn fara og var þar um hríð. En 
ekki festi hann indi þar, og sögðu menn 
það hefði komið. af fastheldni, og gjörðist því 
órórri sem hann var þar lengur; varð þá eigi 
annar kostur, en að hann færi heim aptur til 
móður sinnar, og ólst hann síðan upp hjá henni 
og stjúpföður sínnm. Ólafur fjekk gott uppeldi 
hjá móður sinni, hún vandi hann á sreglusemi 
og starfsemi, og ljet kenna honum sæmilega að 
skrifa. Snemma hafði á því farið að bera, að 
Ólafur var laglegur til ýmsra starfa, líka þótti 
hann umfram aðra jafnaldra sína að greind og 
fjöri; en einkum bar á löngun hjá honum til 
smíða. Ætið þá er kunningjar hans komu að 


% 


finna hann, sýndi hann þeim mikin flota af 
smáskipum, er hann hafði smíðað, og þóttu þau 
furðanlega lagleg. Hann sagði svo sjálfur frá, 
er hann minntist á þessar smíðar sínar, að sig 
hefði þó langað mjög til að smíða, en vantað 
að mestu, bæði efni og tíma til þess. Þegar 
hann var um tvítugsaldur, sá hann opt til smíða 
Ólafs Björnssonar í Munaðarhóli, er var nafn- 
kunnur skipasmiður; nam hann af honum mart, 
og tók sjer snið eptir honum í smíðum sínum. 
Þegar Ólafur var rúmlega tvítugur að aldri, 
rjeði Ólafur stiptamtmaður Stephensen hann til 
sín fyrir smið; leist Ólafi ráð til hans að fara, 
og lagði af stað að vestan frá móður sinni, fje- 
laus og snauður, sem ráða má af því, að á 
þeirri ferð kom hann að Hvítárvöllum og var 
þar nótt; þar var verið að bjóða byssu til sölu, 
og langaði Ólaf til að eignast hana, þó fjelaus 
væri; en til þess að verða ekki af kaupinu, 
skar hann silfurhnappa úr peisu sinni og lét 
fyrir byssuna; en bráðum hafði hann þó mikinn 
hag á kaupi þessu. Hjá Ólafi stiptamtmanni 
dvaldi Ólafur í fimm ár. Þá kvongaðist hann 
“í fyrra sinni, og átti Málfríði Guðmundsdóttur 
frá Hlíðarhúsum við Reykjavík. Mun þetta 
hafa gjörzt árið 1794, og það sama ár reisti 
hann bú á Kúludalsá á Akranesi. Á þessum 
árum fór nú að bera á atorku hans í ýmsum 
greinum. Hann var þá nýlega farinn að vera 


6 


formaður, og hafði eignazt skip sjálfur, er hann 
var fyrir lengi síðan. Heppnaðist honum for- 
mennskan ágætlega, enda var hann á þeim ár- 
um talinn einhver hinn röskvasti .og bezti sjó- 
maður á suðurlandi. En engu minna þótti þó 
varið í hagleik hans og dugnað við skipa- og 
húsa-smíðar, sem hann þá stundaði, fremur öll- 
um öðrum störfum. Enda blómgaðist nú hag- 
ur:hans svo, að hann, fyrir sakir frábærrar at- 
orku og hamingju í öllum viðburðum, gat að 
fáum árum liðnum, eður árið 1801, keypti Kala- 
staða torfuna, 60 hundruð að dýrleika, í Saur- 
bæjar-sókn, og fluttist þangað síðan búferlum 
árið 1804. . Á Kalastöðum „missti hann konu 
sína eptir 23 ára sambúð árið 1817, hafði hann 
eignazt með henni 3 börn, tvo sonu og eina 
dóttur: Pjetur, Guðmund og Ástríði. Bjó hann 
þá tvö ár sem ekkjumaður, með dóttur sinni 
Ragnhildi, sem hann hafði eignazt ókvæntur á 
vesturlandi, og sem seinna giptist Gunnari stú- 
dent Þorsteinssyni á Hlíðarfæti. 

Í þenna mund bjó í Brautarholti á Kjalar- 
nesi Þóra ekkja Þorvarðar Oddssonar, þess er 
drukknaði fyrir framan Vatnsleysuströnd árið 
1808, gekk Ólafur að eiga Kristínu dóttnr þeirra 
árið 1819. Þorvarður hafði verið valinkunnur 
maður og góður bóndi. Systkin hans voru þau: 
Hálfdán prestur að Mosfelli, sem drukknaði 
með bróður sínum. Gróa seinni kona Jóns 


7 


prests Hjaltalíns, og Guðrún, frú Stepháns Amt- 
manns Stephensens, er seinna giptist Þórði 
Sveinbjarnarsyni, konferenzráði. Faðir þeirra 
systkina var Oddur prestur á Reynivöllum, son- 
ur Þorvarðar lögréttumanns og merkisbónda í 
Brautarholti, Einarssonar, Þorvarðssonar í Hvita- 
nesi. Þóra ekkja Þorvarðar Oddssonar var 
dóttir Guðmundar bónda í Fljótsdal, Nikulásson- 
ar sýslumanns í Rangárvallasýslu, sem fannst 
dauður í Vatnsgjá á alþíngi 1742. Nikulás var 
sonur Magnúsar á Hólum í Eyjafirði, Benidikts- 
sonar, sem hertekinn var af Tyrkjum, en keypt- 
ur aptur af frændum sínum og vinum, og hjelt 
síðan Möðruvalla-klaustur. Beuidikt var sonur 
Páls sýslumanns Húnvetninga, er var sonur 
Guðbrandar biskups Þorlákssonar. Eptir að 
Ólafur hafði gipæt í annað sinn, árið 1819, sem 
áður er sagt, flutti hann sig hið næsta ár bú- 
ferlum frá Kalastöðum að Kalastaðakoti, og 
bjó þar alla æfi síðan. Árið 1838 veitti kon- 
ungur honum dannebrogsmanns nafnbót, og 
heiðursmerki dannebrogsmanna, fyrir frámtaks- 
semi hans og atörkn, og langa þjónustu sem 
sáttasemjari. Áður hafði hann fengið að verð. 
launum frá hinu konunglega landbúnaðarfjelagi, 
silfurbikar, fyrir afbragðsdugnað í skipa - og 
húsa-smíðum. Nokkur seinustu árin meðan alþins 
stóð, var hann lögrjettumaður. Sýndi þetta allt, 
með öðru fleira, að menn möttu hann með fyr- 


8 


irtaksmönnum í sinni stjett. Ólafur var alla 
æfi hinn heilsuhraustasti maður, þangað til þrjú 
síðustu. árin; þá tók „að sækja á hann megn 
svími og þverrun kraptanna, þó bar aptur minna 
á því hið síðasta ár, sem hann lifði. Vorið 
1843 gekk landfarsótt,. all mannskæð. Þá kendi 
hann kvilla nokkurs, en var þó jafnan á fótum 
og starfaði að ýmsu er með þurfti.. Gekk hann 
þá einn dag til skips sins og fór að smíða, eða 
gjöra við það, en gat ekki að gjört, og gekk - 
við það heim. Þá lagðist hann í rúm sitt og 
mælti þessi orð: „Hönd er lúin minkar magn, 
mál er að búast héðan“. Lá hann þá rúmfast- 
ur tæpa tvo daga, og andaðist þann 18. júlí- 
mánaðar, á sjötugasta og níunda aldurs-ári, og 
hafði þá búið 24 ár saman við seinni konu sína; 
höfðu þau þá átt saman einn son og tvær dæt- 
ur: Þorvarð, Þóru er dó í Kaupmannahöfn og 
Rannveigu. 

Ólafur Pjetursson var hár meðalmaður að 
vexti, rjettvaxinn, herðabreiður og þrekinn, vel- 
limaður og miðmjór. Framan af æfinni var 
hann ljósleitur á hár, en þegar hann tók að 
eldast, varð hárið dökkjarpt, og varð hann þá 
dökkur á brún og skegg. Opt var hann nokk- 
uð alvarlegur á svip, en gat þó orðið blíðlegur, 
enþó ávalt stillilegur. Andlitið var skapfellilegt, 
kringluvaxið, ennið meðallagi hátt; fremur var 
hann brúnþungur, nokkuð grannleitur, en þó 


9 


dálítill roði í kinnunum; hann var dökkeigur 
og smáeigur, og voru augun bæði skarpleg og 
fjörleg. Rómurinn var mikill, karlmannlegur og 
hreinn, og því var hann söngmaður góður og 
lagsæll. Í skapferli var hann stilltur og gætinn; 
mælt var að eigi hefði hann verið allra vinur, 
en manna var hann trúfastastur og vinfastast- 
ur. Hann var þolinmóður og þrautgóður, vel 
hugaður og djarfur, og flestum mönnum ráð- 
snarari í hættum eða vandræðum. Hann var 
snarlegur og alvarlegur í fasi, mjög fóthvatur 
og ljettur í göngu, var hann því á ýngri árum 
eimhver hinn knáasti og liprasti glímumaður. 
Hann var einhver hinn mesti atgjörfismaður til 
sálar og líkama; var hann ákaflega fljótur að 
átta sig í öllu sem hann fór um að hugsa, eins 
og hugvit hans, ráðdeild og framsýni, sýndu 
skarpar og ljósar náttúrugáfur; hann fór þar 
opt leiðar sinnar, er öðrum sýndist ófært að fara, 
honum var gefið að sjá, hvað bezt ætti við, og 
hvernig hverjum hlut yrði kostnaðarminnst og 
hægast fyrir komið, og þess vegna lánaðist 
honum vel að hartnær öllum sínum fyrirtækj- 
um. Hann var ávallt fróðleiksgjarn og hneigð- 
ur fyrir að lesa bækur, en ýms störf og bú- 
sýsla, bægði honum að nokkru leyti frá því, 
eins og vant er að vera fyrir bændum; hag- 
mæltur var hann, og fljótur að koma saman 
vísu, en Vanaði það sjaldan. 


10 


Það hafa margir mælt að Olafur Pjetursson 
hafir í búnaði og smíðum, verið einhver hinn 
mikilhæfasti atorkumaður í bændastjett á sinni 
tíð. Sem dæmi upp á það, hvað miklu hann gat 
afkastað, má geta þess, að það var stöðug venja 
hans, að smíða sexæring, eins og þeir gjörast 
á Suðurlandi, með öllum áhöldum og saum, á 
fimm dögum, en tveggja manna far, eða bát 
með öllu saman, að frátekinni sögun, á þrem 
dögum. 

Til annarar vinnu var hann talinn gildasti 
tveggja maki. Einhverju sinni var hann spurð- 
ur, hvað hann hefði starfað mest á einum degi, 
kvaðst hann þá eitt sinn hafa smíðað 16 sam- 
suðuljái á dag, og í öðru sinni, er hann hafði 
lokið að smíða tíæring á hálfum mánuði, þá 
smíðaði hann allar árarnar 10, á einum degi, og 
var í hvorttveggja sinn búinn að miðjum aptni. 
Þó var hann manna vandvirkastur, því ekkert 
smíðaði hann svo, að eigi vandaði hann það sem 
bezt varð. Eigi verður það sagt með vissu, 
hversu mörg skip Ólafur héfur smíðað af nýju, 
þó var hann einhverju sinni spurður að því, og 
svaraði hann með vísu þessari: 

„Súða dýr á síldar flet, 
sá eg löngum tamin: 
tvö hundruð og tólf eg ljet, 
trútt af stokkum lamin“. 
Ekki er víst hvenær hann orti vísu þessa, samt 


1l 


vita menn að hann byggði mörg eptir það; hafa 
þau vissulega verið mjög mörg er hann byggði 
í allt, því uppfrá því hann var rúmlega tvítug- 
ur, og fram yfir sextugsaldur, starfaði hann mjög 
„heima og annarstaðar að skipa- og húsa-smíðum. 
Fjármunir þeir sem hann ljet eptir sig á dánar- 
dægri, báru einnig vott um dugnað hans; hann 
var fyrst fátækur, eins og áður er áminnst, en 
þá hafði hann eignazt hjer um bil hálft annað 
hundrað hundraða í vænum jörðum, og ljet eptir 
sig eitthvert hið bezta bú. Hafði hann aflað 
fjármuna þessara með starfsemi sinni og smíð- 
um, með því líka búhagurinn hafði ávallt blómg- 
azt, sökum stjórnsemi hans og viðleitni í því, 
að bæta og prýða jörð sína á ýmsan hátt. 
Hjer látum vjer fylgja grein, sem nákvæm- 
ar lýsir Ólafi Pjeturssyni, og sannar. það sem 
vjer áður höfum sagt; er hún tekin úr ræðu 
þeirri, sem Ólafur prestur Einarsson Hjalísteð 
hjelt við útför hans; munu allir, sem þekktu 
Ólaf Pjetursson, kannast við að þar erekkisagt 
annað en hið sanna, því heldur sem ekki var að 
búast við öðru af sjera Ólafi, er bæði var sjálf- 
ur afbragðsmaður, aðgætinn og ráðsettur, og hafði 
þar að auki næma tilfinningu fyrir öllu, sem 
mikið var Í varið, fagurt gott.og gagnlegt. Hann 
hafði einnig gott tækifæri til að. kinnast við 
Ólaf Pjetursson, þar hann var sóknarprestur hans. 
Hann segir svo: „Það. eru nú orðin hjer um bil 


p 12 


fjörutíu ár, sem Ólafur Pjetursson hefur verið 
fjelagsbróðir vor, og hefur hann öll þau ár ver- 
ið: fyrirmynd stjettar sinnar hjá oss, og prýði 
og máttarstoð sveitarinnar; hartnær öll þessi ár 
hefur hann verið forlíkunarmaður vor; og hart- 
nær öll þessi ár, hefur hann verið meðhjálpari 
og forsaungvarií þessu húsi. Hann var einhver 
hinn mesti atgjörfismaður til sálar og líkama, 
sálin var fjörug, hugurinn snar, minnið óbrigð- 
ult, og hvaða starf sem hann hafði á hendi, 
mátti um hann segja, eins og ritningin að orði 
kemst, að sál hans væri hjá honum; því það er 
orðlagt af þeim, sem sáu hann starfa, meðan 
hann var í fullu fjöri, að ekkert spor, ekkert 
viðvik, sást til ónýtis stofnað í verki hans. 
Hann var manna fáorðastur og orðsparastur, en 
þau orð sem á varirnar komu, voru sannmæld 
og djörf, og þóttu snöggfeldari og hæfnari en 
annara manna, og vottuðu hvassar sálargáfur. 
Hann var fálátur og spaklyndur, stilltur vel og 
þollyndur, og er mælt, að hann hafi á þessu 
þurft að halda á ýmsum köflum æfinnar. Reið- 
ur sást hann aldrei. Hann var manna afskipta- 
lausastur um alla þá hluti, sem honum ekki komu 
við, og svo frásneiddur styrjöldum, að hann vildi 
heldur láta nokkuð af hluta sínum, en eiga í 
þrasi við aðra menn. Hann var mesti reglu- 
maðnr og hófsmaður um alla hluti, fjærlægur 
öllu yfirlæti, drambi og hjegómasemi, og er það 


15 


til merkis, að hann mun ekki nema einusinni 
eða tvisvar í öll þau ár, sem hann var danne- 
brogsmaður, hafa sjezt bera heiðursmerki sitt. 
Hann hirti aldrei um að auðkenna sig með neinni 
útvortis viðhöfn, eða óþarfa kostnaði, og þó var 
hann elskaður og virtur af hverjum, sem þekkti 
hann; enda er það mála sannast, að þess heið- 
urs og hamingju, sem honum hafði hlotnazt, 
aflaði hann ekki með smjaðri eða fagurgala, 
heldur með sönnum maklegleikum. Margir 
hugsa að hann af náttúrufari, hafi heldur verið 
fastur en ör af fje, þó var hann gestrisinn og 
góðgjörðasamur, eins og hann var ástúðlegur og 
viðfeldinn heim að sækja, öllum þeim, sem ekki 
vorn of fjærri skapi hans. Fáir munu hafa 
viljað biðja hann að bæta úr hjegómlegum og 
óbrýnum þörfum, en aldrei mun neinn hafa synj- 
andi frá honum farið, sem bar upp fyrir honum 
sanna og brýna nauðsyn.. Sýnir þetta að hann 
var hygginn og góður ráðsmaður yfir þvi Íje, 
sem honum var lánað. Hann var einhver hinn 
fyrirhyggjumesti, öflugasti og besti húsfaðir, þó 
jafnaðarlega fálátur, stundum við kaldur, eins 
og sumir fyrirhyggju - og þrekmiklir húsfeður 
eru, sem líkt eru skapi farnir; stóð því hjúum 
hvergi opin: aðgangur, til að leyfa sjer nokkra 
dælsku við hann, eins og velþóknun hans, þég- 
ar honum þótti við eiga að láta hana í ljósi, 
var hjúum fyrir þá sök því dýrmætari. Hús- 


14 


stjórnin var honum auðveld, sökum virðingar 
þeirrar og elsku, er hjúin báru fyrir húsföð- 
urnum. Hafði hann margt til að vera góður 
húsfaðir, og meðal annars það, að hann var 
góður trúmaður, og hjelt vel uppi allri reglu 
á heimili sínu:í því, sem miðaði til að efla guðs- 
ótta og góða siðu. Hann var alla æfi allra 
manna kírkjuræknastur. "Traust hans á forsjón- 
inni var sterkt, þakklátsemi við guðdóminn 
lifandi og viðkvæm, vottaði bann það hvort- 
tveggja, þegar svo bar undir, með hinum kjarna- 
miklu fáyrdum, sem honum voru töm, sem in- 
dælt var að heyra,s.og þýðingarmikið af slíkum 
manni, er jafnmörg ár og. jafnmikla reynslu 
hafði á baki.. Annað var það, að hann var ein- 
hver hinn mesti starfs- og iðju- maður; hann 
starfaði seint og snemma, og ætið það sem 
hverjum tíma tilheyrir; hann tók vara á tíman- 
um, því hann vissi að sjerhvert áform undir 
himninum hefur sína stund. Var það svo orðin 
venja, að hans heimili var í öllum störfum á 
undan öðrum heimilum.. Þegar heilsa hans fór 
að styrkjast aptur, þetta hið síðasta ár hans, tók 
hann aptur að freka starf sitt, og það svo, að 
hann gaf:€kki gaum að þeirri sótt, sem nú gagn- 
tók alla limu hans; þeirri sótt, sem varð hel- 
sótt bans, heldur var jafnan á ferli við venju- 
lega umsjón, og starfaði að því sem honum 
þótti við liggja, svo sem það mundi ekki vera 


15 


nema kvef-kvilli nokkur, sem ásókti hann, því 
hann vissi ekki að það var dauðans engill, sem 
snart hann sinni köldu hendi. Verður því varla 
svo að orði kveðið, að hann hafi legið bana- 
legu, heldur mátti það heita, að hreystimaðurinn 
á umsvifalausi inn til hinnar miklu hvíldar“. 

Yms dæmi eru í margra minnum, þeirra. er 
nú lifa, upp á atgjörfi Ólafs Pieturssonar, * at- 
orku hans, karlmennsku, snarræði, orðheppni 
o. s. frv. Skal nú auka hjer aptan við fáeinum 
smásögum slíku viðvíkjandi, þar þær lýsa mörgu 
hjá manninum, af því sem nú var nefnt, og 
bera meðfram ljósan vott. um gáfur hans og 
lundarlag. Vjer búumst við, að sumum. kunni 
að þykja smásögur þessar hversdagslega, sumar 
hverjar, en þess ber að gæta, að flestir menn 
þekkjast bezt, einmitt.af hinu hversdagslega, er 
menn svo kalla, og þess.annars, að eingin áreið- 
anleg frásaga, af jafnvel minnstu atvikum í lífi 
og fari afbragðsmanna, má hversdagleg heita í 
sömu þýðingu og ómerkileg. 

Ólafur var fyrst formaður hjá Ólafi stipt- 
amtmanni Stephensen, fyrir skipi er þeir áttu 
báðir saman, hálft hver... Stiptamtmaður vildi 
með eingu móti selja Ólafi sinn hluta skipsins, 
þrátt fyrir ítrekaða fölun hans, því hann hugði 
á búnað og vildi því eiga það allt: sjálfur, 
en hinn sá skaða sinn að verða af formennsku 
Ólafs, sem var aflamaður mikill. Að lyktum 


16 


sagði Ólafur Pjetursson, að fyrst hann fengi 
eigi skipið keypt, þá yrði að skipta því millum 
þeirra. Tók Ólafur það þá fyrir, svo fáir vissu, 
að hann sagaði sundur skipið, tók annan helf- 
ing til sín, og smíðaði úr hið bezta skip, er 
hann átti lengi síðan. Eigi er sagt hvernig 
stiptamtmanni hafi orðið við, en svo er mælt, 
að: Ólafur hafi seinna smíðað við hinn helfinginn 
fyrir húsbónda sinn. 

Björn Teitsson, ættaður vestan af Snæfells- 
nesi, Sá er Í mörg ár var póstur vestanlands, 
var fjölda vertíða háseti hjá Ólafi. Björn var 
mikill vexti og eins að burðum; voru á stund- 
um glettur með þeim Ólafi og Birni. Það var 
einhverju sinni er Ólafur var að smíða, á Innra- 
hólmi, að tilrætt varð um Bergþór nokkurn, mik- 
in hreystimann, segir Ólafur þá meðal annars: 
„einhver bezti ræðari er þessi Bergþór“; „eigi 
var hann kallaður nema meðalmaður undir jökli“; 
mælti Björn. „Þá ert þú ekki nema annarar 
handar maður við mann“ sagði Ólafur. Við 
þetta kom hálfvegis þykkja í Björn, og kvað 
hann sjer standa á sama, hversu hann dæmdi 
um það. „Þá er að reyna strax ef þú vilt“ seg- 
ir Ólafur. Var þá jafnskjótt gengið til sjávar, 
teknir tveir vottar, og hrundið fram báti; en 
sem þeir voru komnir á flot og taka tilróðurs, 
snýr Ólafur þrem sinnum á Björn, með annari 
hendi; þá segir Ólafur, „er það ekki fullreynt“? 


# 


l7 


hinn svarar! engu, en heldur áfrám að“ róa, 'og 
í þungu skapi. „Þá er begt að aðrir dæmi“, 
mælti Ólafur, fleygir sjer fyrir borð, og áynðir 
til lands. Sögðu menn þar hefði verið meiri 
snerpu- og“ snarræðis-munur en afls, því Björn 
hafði verið 'litlu burðaminni. 

Björn undi þessu illa, og einhverju sinni 
skömmu seinna voru þeir í kappróðri, og voru 
búnir að róa langan veg, en sem þeir voru 
komnir að skeri nokkru, skanit frá lendingu, 
hafði Ólafur ró ið svo fast, að skipið var því 
nær komið upp á skerið, þá herðir hann enn 
meira á og segir: „hendi harðara Björn minn“, 
„það. er nú ekki hægt“, sagði Björn, „og verður 
þú nú að'vægja, ef ekki á ver að fara“. 

Það var: einhverju sinni að Ólafur stipt- 
amtmaður fór sjóveg frá Innfahólmi suður í 
Reykjavík, og var Ólafur Pjetursson formaður 
fyrir skipinu. Þegar þeir voru albúnir til heim- 
ferðar aptur og komnir á skip og hásetar í sæti 
sin, kemur stiptamtmáður og biður þá að sækja 
kút einn lítin, er orðið hafi. eptir í sölubúðinni! 
Ólafur sprettur þegar upp og hleypur til búð- 
arinnar: Sjer hann þá, að þetta er ekki kútur, 
heldur: full brennivínstunna. Hann þrífur tunn- 
una, leggur á herðar sjer og heldur í laggirnar; 
gengur síðan til skips, og leggur hana í skut- 
inn. Þótti stiptamtmanni og þeim er á skipinu 


2 


18 


voru, karlmannlega að. verið, með. því líka veg- 
urinn „var býsna. langur. 

Eitt sinn var það sem optarji er Ólafur var á 
fiskimiði í Akurnesingaleitum, langt undan landi, 
að. veður fór vaxandi og sjórinn ókyrðist. Björn 
Teitsson var þú háseti: hans og þótti of mikið 
dregið á skipið, í slíku veðri — því hann var 
fremur sjódeigur. „Ólafur ljet.enn draga nokkra 
fiska, en segir „síðan Birni. að.draga stjórann, 
sem var, að: venju, hans ætlunarverk.. Þegar 
stjórinn er kominn undir borð,. spyr Björn: 
„hvar á að. láta stjórann, formaður?“ „í sjóinn 
ef ekki er:rúm. í skipinu“, mælti. Ólafur; „svo 
skal vera“, segir Björn, sker á hankann, og 
lætur stjórann falla í sjóinn... Ekki. vandar Ó- 
lafur um þetta: hið minnsta, „en.nú halda þeir 
til, lands:.og ná ekki lendingu sinni.. 'Þegar 
þeir. voru landfastir; gengur Björn, af skipi,:og 
hraðar sjer sem mest hann getur úr sjóklæðum 
sinum, því:hann var ekki ugglaus um; að:eitt- 
hvað mundi í skerast. En sem Ólafur sjer þetta, 
bregður hann við skjótt og vill ekki verða seinni. 
Og þegar hann er, kominn, að.öllu leyti. úr sjö- 
klæðum sínum, „er Björn eigi, kominn nema úr 
annari skálminni; og var sú mjög rifinn og með 
öllu ónýt; svo hafði hann flýtt sjer mikið, „en 
orðið. ærið, .stirðhendtur. „Björn: hætti . þá, .og 
mælti í í hálfum; i ljóðum; „jeg:held jeg hafi ætlað 
að flýta mjer nóg“. „dá“! sagði Ólafur, „en flas 


19 


er engin flýtir“; og kvað hann illa hafa skemt 
væn sjóklæði; síðan setja þeir upp skip sitt, og 
ganga til heimkynnis síns. Morguninn eptir 
vekur“ Ólafur “menn sína, og kveðst nú vilja 
sækja skip sitt og afla. Síðan taka þeir sjó- 
föt sín og fara á stað. Meðan þeir voru á leið- 
inni, gekk veður til bötnunar, og þegar þeir 
hafa hrundið fram skipi, segir Ólafur við menn 
sína::„í dag verður vindur hagstæður, og vil jeg 
að við róum til fiskjar, og sækjum svo seinna 
afla okkar, þann í gær“. Þeir gjöra svo. En 
þegar þeir koma á fiskimið, þá segir Ólafur: 
„láttu nú stjórann Björn“, „gjört skal það“, 
segir Björn; hleypur fram í barka skipsins, 
tekur þar stjóra mikin, knýtir á streng og kast- 
ar fyrir borð; á þessu áttu þeir enga von, en 
Björn hafði aflað sjer stjóra um nóttina og bor- 
ið í skinnklæður. sínum til skips. Ólafur hafði 
farið: eins að, og hafði annan hjá sjer í skutn- 
um,'svö þannig vóru tveir stjórar á skipinu, 
er þeir höfðu borið ærin veg, en hásetar hugs- 
uðu að! enginn mundi véra. Þótti mörgum þetta 
hreystilega gjört, því Akurnesingar hafa si 
stór og stjóra þunga að því skapi. Bjé ga 

“Eitthvert síðasta árið sem Ólafur fór með 
skip sitt suður, til að róa þar vetrarvertið, fjekk 
hann andróður mikin. * Þótti honum þá einn 
ungur maður á skipinu róa linlega, og eigi hitna 
mjög undir árinni, skipaðist þessi eigi meira 

að 


20 


enn Svo „við brýniifguna, að hann. settist að lok- 
um fyrir í barka, skipsins, en. Ólafur. hlífði sjer 
eigi. fremur, en, hann ; Var vanur, þó kominn væri 
að elliárum,. Þá. „er lent. var, „og, farið var að 
bera .npp farminn, mætti. Ólafur manninum, og 
þótti lítil þyrði hans;s þá varð gagn að, orði: 

„Ekki berðu þungt núna,;G;, ...é.hinn svaraði: 

„nóg, finnst mjer það þungt“; í „sama, bili þreif 
Ólafur manninn, á opt. með „öllu, saman, „og 
færði „Diður Í, lón eða,.poll, er. þar var, og sagði. 
un leið; „Og ekki.er það þungt!“; „. 

Þessa vertið aflaði. Ólafur næsta vel; þegar 
hein þá. gekk, heim frá. róðrum, sagði maður 
við. (Bonn: „Mikið, hafið þjer sókt sjóinn, á ýngri 
árum“. ER mælti „Ólafur; þó hefi „eg margan 
dag setið í landi, er, hásetar, mínir vildu róa, og 
aptur, margan „dag, róið, er, þeir; vildu. vera í 
landi“. „Hafði hann, með. slíku móti vanið þá; 
eins“ og, „hjú, sín,; á, að, hlýða ; og,láta sig, ráða, 
og. sýnir það, ; að, ag var mesti, sl fi 
maður. Að „ 

þr Öpt, har, það, éið,, er, ti Er var að TE 
a margir komu. horfa, dá hann, og 'það, á 

stundum mikill. Í) fjöldi, er. hann var. í; veiðistöð- 
um eða, kaupstöðum., Var það mælt, að honum 
hefði, eigi. verið „um. það,.„og þá er á hann var 
yrts., þá gegndi bann sumu, en, sumu ekki, en 
hjelt eins áfram vé kinn. Var það allt öðruvísi 
er,:fáir voru hjá on MM, „eður sá, sem hann vildi 


21 


tala við, „eða ef maðurinn hafði erindi, því þá 
var: Ólafur hinn þægilegasti maður: Það varæitt 
sinní Reykjavík, að mikill: fjöldi horfði á hann, 
er hann var að smíða skip, og var að ganga 
kringum hann og skoða; þá: leit hann snögg“ 
lega;upp, allt í einu, méð:hamar sinn. eður €xi 
í hendinni.og sagði: jeg vérð að biðjasfólkið 
að vara sig, því jeg er:skeifhöggur maður“. Brá 
þá öllum svo við, að þeir 7 ga burt og Rr 
sinn í hverja áttina. 

„Árið! sem steinkirkjan í i Reykjavík varð full- 
gjör,. var Ólafur, Pjetursson ráðsmaður, á útbúi, 
er Ólafur stiptamtmaður átti, að Helliskoti í Mos- 
fellssveit.,.Þann:dag.er: vígja: átti kirkjuna var 
hæst vetrar, nórðanvéður og frost mikið. "Ólaf 
fýsti að vera þar við, fór hann því í Í beztu föt 
sín um morguninn „og lagði á stað, en sem hann, 
kom ofan að Elliðaám, þá voru:þær hvergi lagðar, 
heldur,ólguðu ;ogsstóðu. fullar af krapi.'- Hann 
vildi: eigi: verða afskirkjugöngumi fyrir þetta; 
nje heldur væta klæði "sín; eða spilla þeim, fór 
hann því úr hverri spjör, batt fötin upp á herðar 
sjer og óð síðan báðar árnar, undir hendur, kom 
svo þur og. heitar ofan, í Reykjavík, SLR 
yfir „árnar (þann. dag, nema hann .e€innsd a.0..65. 

Ólafur var eitt sinn,“ sem optar; að smíða 
hjá embættismanni nókkrúm, er kallaður var 
merkur maður; v var þá tilrætt, við, einhvern sem 
kominn var, um fiskiveiðar og meðal annars:það, 


22 


hvernig þorskurinn mundi fara að festa sig í 
netunum.“ Ólaf bar þar að, er verið var að tala 
um þetta, og var hann spurður að þessu, sem 
reyndur formaður; er svo sagt að honum hafi 
þótt þetta kynleg spurning, og svaraði: „Jeg veit 
það ekki, jeg hef aldrei þorskur verið“.  Maður- 
inn brosti, en Ólafur gekk aptur til smíða sinna. 

Eins og öllum skynsömum og fordildarlausum mönn- 
um, var Ólafi lítið gefið um oflátunga, einkum þá er voru 
af lágum stigum, og fyrir skömmu höfðu verið í vesæl- 
dómi. Einn slíkur birtist nokkru sinni í mannahópi á Skipa- 
skaga, þá er Ólafur var þar; hafði sá nýlega verið tekinn 
úr fátækt, og var farinn að mannast heldur hjá höfðingja 
þeim, er það hafði gjört; hann hafði nú því líkast fas og 
snið á:sjer, innan um sveitunga sína og kunningja, sem 
honum þætti þeir lágir hjá sjer, enda var og fallegri bún- 
ingur hans, en þeirra, er hann var í góðri klæðistreyu 
með glæsilegum hnöppum í; en faðir hans var Þá nýdá- 
inn úr vesæld, og hafði aldrei eignast meira skartfat, en 
mórauða prjónúlpu. "Eitt sinn er hann ljet sem mest, vatt 
Ólafur sjer að manninum, sem hann þó þekkti vel, spyr 
hannað heiti, skoðar síðan nákvæmlega treyu hans og 
segir: „þessa hafið „þjer víst erft, eptir hann, föður yðar 
heitinn“. 

“ Maður nokkur sem talinn var heldri röð, kom að Kúlu- 
díflsá er Ólafur var í önnum að þurka hey, og krafðist 
fylgdar út:að Innrahölmi. Ólafi þótti slíkt eingin þörf; því 
maðurinn hafði farið þann veg svo að segja dögum optar; 
og: þar að. auki. lá vegurinn um hlíð nokkra, þar sem fjall 
er á aðra hönd, en fjörður á hina, en kvaðst. þó skyldi 
segja honum, til vegarins, ef hann þættist honum ókunn- 
ugur: „það á ekki að ríða út í sjóinn“, segir Ólafur, „og 
ekki heldur 'úpp á fjállið“. — Annar kom til hans og ætlaði 


23 


sömu leið; maðurinn seildist ofan í vasa á yfirhöfn sinni 
tilað ná í horn, er hann geymdi brennivín í; manninum 
gekk. illa að ná því, enda var hann: býsna ölvaður; þá 
mælti Ólafur: „þau eru vön að vera 'ofar“. 

Opt kom það, eins og nærri má geta, að. góðu haldi, 
að leita til Ólafs og spyrja harn ráða um eitt og annað. 
Einu sinni kom maður til hans, er nýbúinn var að láta 
smíða:handa sjer skip og ætlaði að verða formaður fyrir 
sjálfur. Maðurinn segir honum frá, að kaupmaður nokkur 
hafi boðið sjer tólf spesíur í leigu fyrir sig og skipið, ef 
hann færi með það, en kaupmaður kosti útgjörð og taki 
allan ágóða. „Hvort á jeg nú heldur að gjöra“, segir hann, 
„að þyggja þetta boð, ;eður kosta útgjörðina , Sjálfur og 
reyna svo að hafa „hagnað !á á því“. Ólafur áyaraf: „jeg er 
ætíð vanur að treysta betur. "guði en mönnum“. Maðurinn 
hlýddi þessu, gjörði sjálfur út skipið og tókst honum þetta 
svo heppilega, að hann gat borgað af aflanum, það sem 
hann var skuldugur fyrir “skipið: 

Sýslumaður nokkur. sagði.! við Ólaf á þíngi, að það 
væri meining sín, að hann ætti peninga og þeir ættu að 
tíundast. Ólafur kvað það mundi rjett mælt, en gjörði lít- 
ið úr peningaeign sinni.; Meðreiðarmaður sýslumannsins 
gall þá við sagði: „það er sjaldan hátt skóhljóðið þeirra“. 
Ólafur mælti: „rjett segir þú, drengur minn!; þeir kunna 
það, sem aðrir hafa ekki vit á, en það er:, að þegja“., 

Maður nokkur, sem svar við góð efni, þótti:fara undar- 
lega að ráði sínus hann brá búi frá góðri. jörðu, í byrjun 
túnasláitar og gjörðist tómthúsmaður við sjó,, með fjenaði 
sínum. Ólafur var eitt sinn spurður að, hvað manninum 
myndi ganga til að gjöra þetta; sem öllum sýndist hin 
mesta ráðleysa ; hann svarar: „Honum þykir þessi leiðin 
skemmst á húsganginn“. ' 

Vera má, að til sjeu enn þá í kunnugra manna minn- 
um ýms orð og atvik og smásögur eptir Ólaf Pjetursson, 


24 


sem þess væru verð að ekki liðu undir lok, og sem gefið 
gætumönnum enn glöggari hugmynd um hann, héldiír enn 
fengist getur af þessari:litlu lýsingar tilraun; en sá sem 
þessi blöð hefur gefið:út, Et ekki átt kost á, „að Safna 
fleiru saman að sinni. ; 

Ólafur Pjetursson er jarðaður að Saurbæjarkirkju á 
Hvalfjarðarströnd, og sjest þar grafskrift sú, er Jóhannprest- 
ur Tómássoná Hesti, gjörði pn hann, og er hún svo lát 
ai 

2 15 #, 


„Hjer er lagður 
liðinn öldungur, 


Ólafur Pjetursson, 


AR „1 dannebrogsmaður, 
vn eð nr 3fædddur 1764, 
giptist tvisvar, 
að én #00 #0 gati börn: sjö, 
0 dáinn 1843. 


„tilibi 





*"Hartnær einstakur atorku “ Dramb, yfirlæti 


"tög atgjörflsmaður: . einkis matti. 

"húsa óg skipa fs Trúrækinn unni 
hagasti smiður) í #* * ' í ætfð hófsemi. 
- hváss að hugviti, - * í 2 07" "Mikill búhöldur, 
"hygginn, framsýnn, #13 tt mætur húsfaðir. 
ttiðsamúr, stilltur; #0". Ráðsmaður góður 
"tástlýnðr, orðvar. tí gáfna drotttins. 





Minning hans heiðruð 
mun vara lengi... 


ni sjusu d; Tómasson. 


fluiði 




















